









MYFYRDOD 



















ì | FARWOLAETH | 
) Mr OWEN THOMAS, 

F GL SIOPWR; | ) | 
í. | AELOD O EGLWYS Y BEDYDDWYR 
Ys» | 
MACHYNLLETH; | 

Yn HWN 5 | 

& hunodd yn yr Arglwydd y Dydd cyf o w | | 
Ebrill, 1817. DN 

Cafedwriael y cyfaun oU nno / | i 

ô - | 






“ABERYSTWYTH, “ 
deg gen. gnwd. cg ŷn tee eU GM 





MYFYRDOD, &c 


byswn 
2771202. Gofyniad. '* 
YFAILL tirion, p'le mae'th drigfed, 
Ar ol diweddu”th bererindod ? 
Pa fath fangre hardd rwyt ynddi? 
Pa ryw le y'ngwlâd goleuni Ê 
WUF Ueb” 
Mae pob lle, a phob sefyllfa, 
Yn hardd a gwynfydedig yma, 
Hebgìrna phoen, 
Yn gwel'd yr Oen, 

A'i ganmol heb dewi; : 
Mae'r holl dorf sydd wedi eu golchi, 
Ddaeth o'r cystudd mawr i fynu. 

u EF. 

Gofyniad. 4 
Â oes rhyw ragoriaeth yna, 
Rhwng y saint a'r seraph pena' ? 
Ac a oes rhagorïaeth graddau, 


— Yna'n bod y'mhlith y seintiau ?. 


A oes rhai yn nêsi'r orsedd, 


— _ Yn uwch nac ereill mewn anrhydedd ? 


Mae rhagor mawr 
Ar y llawr, 















ew 
Â<S 





& 
Rhwng donian rhai a'u gilydd, 
Mewn grâs a chymhwysiadau hylwydd, 
ê. llafur maith y'ngwaith yr Arglwydd, 
III, 

MW 
Dedwydd ŷw pob an'a'r dyrfa, 
'Trwy boen a brynwyd ar Galfaria, 
Y naill a'r llall sydd.wrthddrych dedwydd, 
'Trag'wyddol gariad fel eu gilydd ; 
Mewn un ffynnon hwynt a olehwyd, 


— Trwy'r un Ysbryd íe'u sancteiddiwyd; 


SM dyffarl>am ol 
Sydd io]l yn dôn, 

Â'u cân yŷn;ddiddarfod, 

m y gwaed, ac 4m y cymmod, 
Arfaeth, cynghor, a chyfammod, 

TEU 

Ni ŵyr, ni wêl, yn rheswm dynol, 
Hardd drigfanau'r byd trag'wyddol, 
Ffydd yn unig trwy 'r wybrenaw,. 
Â wel y wlâd sydd berffaith olaw; 
Daw a'r Oen yw,eu goleuni, 
A Phriod Seion sy'n teyrnasu; 

Hithau'n llon, ,, | 

Ger ei fron, 

Pob tôn, a phob gofid, g 
Wedi darfod; wedi eu symmud, 
Oddi wrthi byth yn nhîr y bywyds 

SA Vv. 
Sylwad. 
Pererin;syml fuost, yma, 
Hardd a diwyd yn dy yrfa, 
Dilynaist ôl y cwmmwl tystion, 


' Ne's cyrhaeddyd glau yr afon 








“8 


Yno cefaist waredigaeth, 


Oddiwrth gorph yr hên farŵelaetb; i 


Diengaist di, 
I Salem fry, 
I blith y llu sanctaidd, 
Yno'r wyt ti mewn gorfoledd, 
Yn gwel'd yr un sydd ar yr orsedd. 
1 Vr. 

Am iddo'th garu di.ŷn gynta', 

Ef a geraist dithau yma, 

Ei degwch a ddatgiiddiodd i ti, 

Ne's dwyn dy galon i'w ei garu; 

Dangosodd hefyd ei drysorau, 

Pob grâs a dawn ag oedd yn eisiau, 
I'w rhoddi'n rhâd, . 
Trwy rîn y gwa'd,, 

Ï bawb o'r hâd brenhinol; 
Nerth a chymhorth cyfamserol, 
Y balmwydd hardd, a'r goron nefol. 
V1I. 

Chwilio'r oeddit lyfrau'r doethion, 

Mawr ac enwog ddifinyddion, 

Pool, Gill, Fuller, Burkit, Henry; 

Flavel, Goodwin, Brown, a Hervy 

Ond yn awr 'doês arnat eisiau, 

Goleu neb ar ddwyfol eirîau; 
Esponiad gwîr, 

Â goleu eììr, 
Ar eiriau pêr Jehofah, 
Heb na llen, na*r gorchudd lleia”, 
Ar bethau dyfnion, weli di yna, 
YI1I, 
Cadewaist fyd o demptasiynau, 
Dyd o drajlod a chystuddiau ; 





| 
ì 
| 
| 
| 








6 

Ŷn lle'r grees, tì gefaist goron,' 

A gwlêdd ddidraiobobcysurong 
V'ua'r wyt yn cymdeithasu, 

A' r Patriarchiaid a'r Prophwydi, 
A*r lluoedd glân; 
'Trwy ddw'r a'thân, 

A aeth i'r Ganaan uchod,. R 
Yn eglwys bur, heb boen na thrallod, 
Yn gorfoleddu yn ei Phriod. ' 

IX. 

Ffarwel, frawd, dros ennyd fechan; / 

Er nad yw fy ffydd ond egŵan, 
ITydera 'r wyf y câf dy weled,. 
'Wedi'm dwyn o bob caethiwed ; 

Celled ga'dd dy deulu'n ddiau; 

A cholled sydd i'r achos gorau, 
Ffyddlon iawn, 

_ Foreu a 'nawn, 

Yn ol dy ddawn yma, 
Achos Duw, oedd atat nesa', 
A Seion dy iawenydd pena'. 


gd 
Yn y byd mae etto luoedd, 
Yn tynu'n erbyn garw wynteedd, 
Y groes yn drom, a hwythau'n weiniaid, 
Mewn llafur blîn, a llawer lluddaid ; 
Ofni gan eu mawr dywyllwch, 
Eu bod heb ffydd ac edifeirwch; 
.. Er hyn heb wa'd, 
ME | Tuadi hîr eu gwlâd, 
jan gâflO'r hâd sanctaidd, 






'Tŷnu maent tua'r nefol annedd, 
Yno ì fedi mewn gorfoledd, 














7 


XI», 
Â glywch chwi'r llef sy'uwchben yr ecNN Ss 


Fel sŵn tamn greí---yn rhoi gwŷs, 
cT l2..;, í lawr---mewn edifeirwch, 
s Men galar dwys-e-a dwyfol dristwch, 
€ Ac onid c'«»mewn barnedigaeth, 
€ Symudir dy ganhwyllbren ymsith, 
s i'w roddi i rai 
s Yn ddilai, 
€ A ddug bereiddiach ffrwythau, 
€ Ac oni cheisi Dduw dy dadau, 
s Y fwyall roddir ar dy wreiddiau.” 
NEI» 
' Gair a 0daeth i'm clustiau heddyw, 
Uod brawd arall wedi marw, 
Yn yr eglwys, bu flynyddau, 
Dan ei groes ac mewn cystuddiau, 
' Ond mae'n debyg fod ei drallod 
A'i ofidiau wedi darfod ; 
F fyddlon fu, 
'Yn y tŷ, — 
A'i gri am gael gwirionedd ; 
Pridd i'r pridd a ro'w'd i orwedd, 
A'i lwch i'r lan a &daw heb Jygredd, 
XIII, 
Seion lesg, na ddigalona, 
Er rhoi'n y pridd dy aelodau pena'g 
Dy feibìon. fydd yn lle dy dadau, 
I ddwyn yr arch yn llawen adrau, 
Efengyl hêdd ledana'i haden, 
Dros Ogledd, De', Gorllewin, Dwyren ; 
Dan aden GU 


“Bydd lluoedd llon, ^^ 













6 
Yn d'od i gyson ganu, 

Tuddewon, Tndiaïd, dixrifedi, 

Glôd a mawl i'r Min aa 





Pob peth oedd Wyibio gi R ŷr Arglwydd, 
Cyn llunio lloer, nâ môr, na mynydd, 
Fe alwodd bobpeth; ac a'u canfu; 
Cyn eu dwyn o'r dim i fynu j^ 
Nid oes gerub yn y nefoedd, 
Na seraph pŵr, êr-maìnit y' lluoedd; 
Nac angel glân, 
. Yn seinio cân, 
.- Nammawr na mân gresduriaid, "_ 
Heb i'r cyfan:gael'ei ystyried; o] 
Berthynai iddynt—-a'i rag-weledi 
AT O 
Rhyfedd oeddy rhâd gyfammod, 
A luniaethwyd gân y Drind0d;, 
A rhyfedd gariad y Jehofalr, 
At fyrddiynau o hîl Adda; 
Fe edryehodd iddo'i, hunan, 
âmachosiddolifo allan, 
Yn ffrydiau byw, 
Grisialaidd gwiw, 
At ddynol ryweeetholŵyd, 
Â'r rhei'ny dan eu rhìf-*a brynwydg' 
âc mewn arfaeth«-ogoneddwydu' 

















”, 










dierysiwyth, Argraffwyd ywa $, Willigms, 


ffe 


